CAN RHYDDID. 


Y PancH. THOMAS Evans (Glyn Cothi), 
1766—1833. 


Ton—M ayselÌaise. 


O Rhyddid! Pwy mor ffol a'th wrthod 
'Nol unwaith deimlo'th nefol dân ? 

A gaiff creulonder mwy di-orfod 
Rwystro'th fuddugoliaeth lân ? 

O! lleda'th faner dros yr hollfyd! 
Llwyr waredigaeth dwg wrth raid, 
Yn gadarn aros byth o'n plaid, 

Er rhoddi llwyddiant, hedd, a gwynfyd. 


“IbGoR.— Hawl dyn—trwy'r byd, 
Llwyr deg enillo'r dydd ; 
Heb fraw—drwy unol fryd, 
O'n rhwymau awn yn rhydd. 


Ein gwragedd, meibion, merched siriol, 
Sy'n gwaeddi, —““ Amddiffynnwch ni; 
A gwaed ein brodyr, dewrion, gwrol, 
Sy'n llefain dial uchel gri, 
Ar ein hanrheithwyr llwyr erlidgar, 
Sy'n gwasgar llid a rhyfel llawn, 
Gan ddifodd pob rhyw ddenol ddawn, 
Er peri gofid trwm a galar.” 


CyDGoR.—Hawl dyn—trwy'r byd, 
Llwyr deg enillo'r dydd ; 
Heb fraw—drwy unol fryd, 
O'n rhwymau awn yn rhydd. 





